sr, 2 wr 





RWNAD 


ER COFFADWRIAETH 













AM MR. WILLIAM. THO MAS, 
s YSTIADGYNFAIS, 
YR HWN A FU YN a PREGETHWR | 


A YN MHLITH Y a 


GW 


BEDYDDWYR CAEFINATDD, 


Ae yn ddefnyddiol fel Aelod a_ Blaenor o'r Gymdeithas Hforaidd 
yn y lle uchod.—Bu farw Tachwedd yr 16eg, 1841, yn 28ain 
oed. Pregethodd y Parch. D. Davies, Abertawy yn eiangiadd, 
oddiwrth Mat. 14. 12. Yna rhoddwyd ei ran farwol i orwedd 
wrth Eglwys BU G— ch. “ ' 


_ 


GAN ISAAC HOWELLS, YSTRADGYNLAIS. ; 


“Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig." 





 ABERTAWY: 


ARGRAFFWYD GAN E. GRIFFITHS, HEOL FAWR. 





1842, 


MARWNAD, &e. 





Ti Marw sydd amgylchiad pwysig, 
Daw i'n cwrddyd yn ddiau; 
Y mae marw wedi 'maflyd 
Yn ein natur briddlyd frau; 
Trwy droseddiad cyntaf Adda 
Daeth marwolaeth mewn i'r byd, 
Fe osodwyd'i ni farw, 
Oìnd ni'wyddom ddim o'r pryd.. 


2'Ni ddiangodd'rhag y marw 
Ddim ond dau o deulu dyn ; 
Pob-annhrefn ddaeth trwy bechod, . 
Trist yw'n hagwedd bob yr un; 
Galarnadau sydd fynychaf, 
Wylo'n-brudd, nid lawenhau, 
Wrth wel'd rhai fu yn ddefnyddiol” 
'N cael ewrhoddi yn y'clai. 


3:B'le«mae dewrion penaf Cymru, . 
Ac enwogion Lloegr gu,. 
Beirdd, datganwyr, a phregethwyr ? 
Oll dan gloion angau du ! 
Tra defnyddiol yn eu tymor, 
Ac. yn ffyddlon yn-ddiaus. 


ne 











i 4 


Ow! daeth marw i'w cyfarfod,— sb 
Cyd-orweddant yn y clai. 


4 B'le mae Carnhuandes* ddoniol, wr 
Fu ddatganwr yn ei ddydd, 
Bardd rhagorol, rhaid ei enwi, 
A ddiangodd hwn yn rhydd? 
Na ddo, na ddo, trechodd angau 
li, Gelyn natur, cyfaill gras; 
l. WILLIAM THOMAS, Ystradgynials, 
Gwympodd hefyd ar y ma's. 













6 Dygodd ef yr iau yn ieuanc, vw 
Cofiodd ei Greawdwr gwiw ; YN 
Harddodd hefyd lwybrau crefydd 
Tra bu ar y ddae'r yn byw ; 
Codai faner goch Calfaria, a 
D'wedai'n gyson am yr Iawn ; 
Hyn oedd ei hyfrydwch beunydd 
Yn y boreu a'r prydnawn. 


cC 


D'wedai am y farn ofnadwy ' 
Gyfarfyddai rhai tu fa's, 

Ac annogai bawb i dderbyn ; O 
Anchwiliadwy olud gras ; 

Er fod lluoedd wedi dianc, 
Trwy ei rin yn iach i dre', 

“Dewch,” medd William,“ peidiwch oedi, 

Y mae digon etto o le,” 


“John Davies, Alltwen, 





5 


W D'wedai wrth y Cristion gwanaf, 

Fod yr iechydwriaeth wiw 

A digonedd ynddi' farw, 
A digonedd ynddi' fyw ; 

Nad oes raid i deulu Sïon 
Fyw mewn tlodi yn y byd, 

Bod cyflawnder mawr o haeddiant 
Yn yr Aberth gwerthfawr drud, 


8 D'wedai ef yn ymyl marw 
Nad tywyllwch oedd i gyd, 
Er nad oedd yn oleu perffaith 
Rhyngddo a'r trag'wyddol fyd : 
Ofnau oedd yn curo arno, 
A gelynion amlri', 
Ond fe roddai bwys ei enaid 
Ar Iawn cyflawn Calfari. 


9 Bu'n pregethu am flynyddau; . 
Yr oedd William yn wr call ; 
Ond ni chafodd ef ddiangyd 
' Rhag picellau llym y fall ; 
Ond 'doedd modd i ddrygu'r bywyd 
Er dichellion o bob rhyw, 
Yr oedd hwnw wedi guddio 
Gyda Iesu Grist yn Nuw. 


10 Beth yw angau, William, dywed ? 
Gwyddost lawer mwy na mi; 
Beth yw lled yr afon donog 
A pheth ydyw grym ei lli'? 











6 


Â' yw'r meini ynddi'n eirwon, 
A yw'r creigiau'n hyll eu grân ?” 
Pa beth oedd y rhwystr penaf S 
Ar dy ffordd i Salem lân ?> 


Mi ddych'myga'th fod 'yn ateb. 
““Oalon ddu a llawn o bla, . 
Oedd y gelyn penaf i mi < 
Ar y ffordd i'r hafan dda; . Ô 
' Nid oedd y gelynion ereill 
Er eu hamled, er eu llid, 
'N gwneuthur cymmaint niwed i mi: 
A fy nghalon ddrwgei phryd.” 


2' A oes hiraeth ar ot brodyr: 


Yn yr Ystrad, fu'n cyd-fyw, 
A Chwmtwrch, oedd gyd-aelodau: 
Gyda thi yn Beula wiw ? 
A oes gynyt gof am briod 
A rhai bychain sydd yn ol?” « 
Neu, anghofiaist ti y cyfan « 
Pau daeth cerbyd i dy hol? | 


S8 “Perthynas natur a ddarfyddodd,.. F 





Gwreica does, na gwra chwaith... 
Cyd stâd ydym â'r angylion . 

Yn y trag'wyddoldeb maith ; 
'Fyrfa hardd a siriol ydym, 

Bawb ymn ieuane heb un hen ;.. 


Prin y cofiaf ddull y ddaear,., | 
: &. dan ddwyfol.nefol wên. y 

































7 


14 Nid yw y dych'mygion penaf 

Gefais ar y ddaear ddu, 

Wrth eu pwyso, mewn cymhariaeth, 
Ddim ond megis ysgafn blu ; 

Ni fynegwyd i mi'r hanner 
Am ogoniant pur y wlad; 

Nofio'r y'm mewn môr o gariad 
Ga'wd trwy angau Crist a'i wa'd” 


15 Mae'r gymdeithas wiw Iforaidd 

Yn galaru ar dy ol, 

Cawsant golled, do, dy golli, 
Ni ddychweli mwy yn ol; 

Priod tirion, plant ymddifaid, 
Brodyr a rhieni sydd 

A mawr ofid yn eu mynwes 
Pan yn cofio'th fod mewn pridd. 


16 Cym'rwch gysur, ei berth'nasau, 
Na alerwch mewn modd ffol, 
Dysgwch dewi gydag Aaron, 
Ni ddychwelamwy yn ol; 
Gwnewch ymddiried yn Nuw William ; 
O boed hwn yn Dduw i chwi, 
Hyn fo'ch rhan a'ch etifeddiaeth 
Cyn wynebu angau du. 


17 Dafydd Thomas, ei frawd anwyl, 
Glynwch chwithau tra b'och byw 
Gyda'r gorchwyl o gyhoeddi 
Iesu'n Geidwad dynolryw ; 





8 


Darfu William, do, â'i orchwyl, 
Braidd cyn cyrhaedd hanner dydd, 
Gobaith sydd am ail gyfarfod, 
A chyfarfod melus fydd, 


18 Dyma finnau yn dybenu, 
Duw rho ras i bawb o'r bron ; & 
Na foed neb yn ol o'i dderbyn 
Oddifewn i'r Ystrad hon ; 
Gwŷr Cwmtwrch fo'n meddu sylwedd, 
Boed duwioldeb yno'n ben 
Cyn darfyddo dydd eu bywyd, Ê 
Yw nymuniad 'nawr._ Amen. 








E. Griffiths, Argraffydd, Heol Fawr, Abertawy. 





